
Ebiroombojja obulamu bwa 

Imam Ahmed 
Raza Khan 

(Luganda) 



Shaykh-e-Tariqat Amiir-e-Ahl-e-Sunnat ng'ono ye 
mutandisi wa Dawat-e-lslami Allamah Maulaana Abu Bila 

Muhammad Ilyas 

Attar Qadiri Razavi 









[_fi- ^ l -r» ^ ^ •* ^ ^ ^ 

i ^ '£ i, p 9 '' 9 ' 

_j> ■'»> ^ z "* ^ o ^ ^ v ^ ^ a * .' ^ ^ 

Ekitabo kyange ekyasokera ddala 


J* 3 j£. aL tesS\ Namatira nnyo A’la Hadrat Imam Ahmad Raza 
Khan cA>>i okuva mu buto bwange. Ekitabo kyange 

ekyasokera ddala kyali ‘Ebiroombojja obulamu bwa Imam 
Ahmad Raza mu bufunzefunze’ ekyafulumizibwa nga 25 th 
Rajab-ul-Murajjab 1393 (31 st March, 1973) ku lunaku lwa 
‘Yaum-e-Raza.’ iU^4b b~is5\ Kifulumiziddwa mu ngeri nyingi 
nenkyuukakyuuka ntonotono olw’okuyita kw’ebiseera. 

Mu biseera ebyo, ekinkumu (signature) ekijjukiza ku Raudah- 
e-Rasul JUs 4* ^ J* kyali tekinanzijira; nakirowoozaako 

luvanyuma. Naye, kulw’okujjukira, olunaku olwasooka 
lusigaziddwa ku lupapula olusembayo. Nsaba Allah akkirize 
okulafuubana kwange ate ateeke ekitabo kino kibeere kyamugaso 
nnyo eri abaagazi ba Nabbi Ow’emikisa ^4^-^^ J*. Nsaba 
Allah ansonyiwe na buli mu Sunni asoma ekitabo kino 
ngatetubaliddwa, kulwa A’la Hadrat 

^ 9 ^ ) 


25 th of Muharram-ul-Haram, 1433 Hijri 
21 - 12-2011 



www.dawateislami.net 



LI La \ cji Jj 

Tazkirah Imam Ahmad Raza 


Ebiroombojja obulamu bwa 4 ^ 4 Raj 

Imam Ahmad Raza 

mu bufunzefunze’ 

Ekitabo kino kyawandiikibwa mu lulimi olu Urdu Shaykh-e- 
Tariqat Amiir-e-Ahl-e-Sunnat, ng’ono ye mutaandisi wa 
Dawat-e-Islami Allamah Maulaana Abu Bila Muhammad Ilyas 
Attar Qadiri Razavi Olukiiko oluvunaanyizibwa 

ku mulimu gwokuwuunula nalwo lusazeewo okukiwuunula 
mu lulimi oluganda. Bw’osangamu ensobi yonna mukuwunula, 
tegeeza olukiiko kundagiriro eno wammanga n’ekigendererwa 
ekyokufuna mu empeera. 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262 
Email: translation@dawateislami.net 


www.dawateislami.net 


Table of Contents 

Ekitabo kyange ekyasokera ddala.1 

Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad 
Raza mu bufunzefunze’.1 

Obulungi bwa Salat-‘Alan-Nabi Jtai&i J* .1 

Okuzaalibwa okusuubiza.2 

Omwaaka A’la Hadrat mweyazaalibwa.2 

Obutoo obwewuunyisa.3 

Ekyagwaawo mu butoobwe.4 

Fatwa eyasooka.6 

Obukeenkufu bwa A’la Hadrat mu kubala.7 

Amaanyi g’ebijjukizo agewuunyisa.8 

Okukwaata Quran mu mweezi gumu gwokka.9 

Okwagala Nabbi.10 

Okwewala okuwaana abakulembeze.11 

Okulaba Mustafa JUsfdtasisfeJkSaiil J* mu bugolokofu.13 

Okutunula mu mpisaze.14 

Okutuula okw’okuwa ekitiibwa mu Milad.16 

Engeri ey’okwebaka ey’enjawulo.17 

Egaali y’omukka yasigala tetambula!.17 

Ebitabobye.19 

Okuwuunula kwa Quran Entukuvu.20 

Okufa okw’ennaku.21 

Okulinda mu mbuga ya Nabbi Jiaaiil J 4, .22 


www.dawateislami.net 
























*^jJ\ qLiJLn ^ 4-UL, 4 


Ebiroombojja obulamu bwa ^ ^ 

Imam Ahmad Raza 

mu bufunzefunze’ 

Newankubade Shaytan ekuteeka okuwulira obugayaavu, soma 
ekitabo kno okuva kuntaandikwa okutuusa kunkomerero 
ng’omegga obukodiyo bwa Shaytan j4.s3^Aliist_*6i. oja kuganyul 
waamu mu bulamu buno obw’okunsi n’obwoluvanyuma. 


Obulungi bwa Salat-‘AIan-Nabi 

Gano mawulire malungi okuva ewa Nabi w’abantu, Omutebenkezi 
w’emitima gyaffe, Omugabbi Ennyo era Ow’ekisa 
yagamba, ‘Oyo yenna ansaalira (okusoma Salat ‘ala Nabbi), 
nj akumuwolereza.’ (Al-Qawl-ul-Badi’, p. 261 -Muassasa-tur-Rayyan, Beirut) 


(Jp 4JJ! 



1 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Okuzaalibwa okusuubiza 

Mukama wange, A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Eyazza 
obuggya-e-Sunnah, Eyasanyawo Bid’ah, Omumanyi wa Shari’ah, 
Omulagirizi mu Tariqah, ‘Allamah Maulana Al-Haj Al-Hafiz 
Al-Qari Ash-Shah Imam Ahmad Raza Khan iAH 1 ' 
yazalibwa ku Lw’omukaaga, 10 th Shawwal, 1272 A.H. (14 th June 
1856) mu kiseera kya Salah ya Zuhr mu Jasoli, ezimu ku 
disitirikiti za Bareilly Sharif, India. Erinnya elyekuusa ku 
mwaaka gweyazaalibwaamu (1272 A.H.) liri Al-Mukhtar. 

(Hayat-e-A’la Hadrat, vol. l,pp■ 58 - Maktaba-tuI-Madinah, Karachi) 


Omwaaka A’la Hadrat mweyazaalibwa 

Mukama wange A’la Hadrat ^ JtsS yajja omwaaka 

gweyazaalibwaamu okuva mu Juzzu ya 28 Ayaah 22 eya Surah 
Mujadalah. Mu ayah eno, mulimu omuwendo 1272 ng’okozesa 
‘Ilm-e-Abjad 1 ate omwaaka gweyazaalibwaamu mu kaleenda ya 
Hijri nagwo guli 1272. Nolw’ekyo, kiwandikiddwa ku lupapula 
410 olw’ekitabo Malfuzat-e-A’la Hadrat ekyafulumizibwa 
Maktaba-tul-Madinah: Baali bogera ku nnaku z’okuzaalibwa; 
ku kkyo A’la Hadrat yagamba: iuuJi Olunaku lw’ 

okuzalibwa kwange kuli mu ayah eno: 


1 Kuno kumanya okulimu okubalirira emiwendo gy’enyukuta z’oluwarabbu. 

2 


www.dawateislami.net 



Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 



Abo nno beebo emitima gyabwe Allah gyajjuziza obukkiriza, ate 
abayambye n’Omwooyo okuva eri yye. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 28, Mujadalah: 22) 

Erinnya lye ely’enzalirwana ye Muhammad. Jajja we omusajja 
yamuyita ‘Ahmad Raza’ era yayatiikirira nnyo n’erinya lino. 




Obutoo obwewuunyisa 

Okutwaliza awamu, mu buli kiseera endowooza y’abaana eba 
yefaanana - nti okutuusa emyaaka musaanvu oba munaana 
basigala bawere era tebesigika mu ntegeera. Naye, obutoo bwa 


A’la Hadrat bwaali bwanjawulo nnyo. Endowooza 


ye n’okukwaata byasomeseddwa byaali byamaanyi nnyo ne mu 
butoobwe nti yamaliriza okusoma Quran Entukuvu yonna ku 
mwaaka egy’obuto emitono gyaali 4V4 gyokka. 

Ku myaaka mukaaga, yabuulirira n’okumanya okwawaggulu 
mu Milad-un-Nabi JtsSaiii mu maaso g’olukungana 

lw’abantu abangi ennyo mu mweezi ogw’emikisa ogwa Rabi’- 
ul-Awwal era yasiimibwa nnyo abamanyi n’ababuulirizi. Ku 
mwaaka gyegimu, yalangirira oludda lwa Baghdad Sharif 
(ekibuga ekitukuvu ekya Ghaus-e-A’zam era 


3 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


oluvanyuma, teyalannamya maguluge mu ludda olwo 
olw’emikisa olw’ekitiibwa. Yali ayagala nnyo eri-e-Salah; yali 
asaala-e-Salah ettaano ezabulijjo mu Masjid nga asaanga 
Takbeer-e-Aula. Buli bweyasisinkana omukyaala yenna, yali 
ateekerawo wansi omutwegwe era nakakanya amaasoge, nga 
agoberera Sunnah y’Omwagalwa Nabbi Jta &i>i J* 

kyeyalaga mu kutontoma kwe kweyatontoma mu maaso 
g’Owemikisa Nabbi nti: 

Nichi ankliawi ki sharam-o-haya par Durud 
Aunchi bini ki rif’at pay lakhaun Salam 

(Hadaiq-e-Bakhshish) 

A’la Hadrat Jta sis' ten? yali atya nnyo katonda okutuusa ku 
ddaala nti, mu buvubukaabwe, eddoboozi ly’ebigerebye lyali 
teliwulikika nga ataambula. Yataandika okusiiba kw’omweezi 
gwa Ramadan-ul-Mubarak okuva ku myaaka musaanvu. 

(Fatawa Razawiyyah, vol. 30, pp. 16) 


Ekyagwaawo mu butoobwe 

Sayyid Ayyub ‘Ali Jk yagamba nti A’la Hadrat 

ads jiiS siii kF : bweyali nga akyaali muto, omusomesa yali aja 
ewaka okumusomesa Quran Entukuvu. Olunaku lumu, nga 
alimukumusomesa, omusomesa yagamba A’la Hadrat 
Jis5 aLi kFc- ademu okusoma ekigambo okuva mu ayah ya 
Qurannaye ye jk ks-& yali tasobula ku kisoma mu ngeri 


4 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


omusomesawe gyeyali amulagira okusomeramu. Omusomesa 
yali ayatula ekigambo ne Zabar (Fatha) wabula A’la Hadrat 
yali ayatula ekigambo kyekimu ne Zair (Kasra). 

Jajja wa A’la Hadrat omusajja Maulana Raza ‘Ali Khan 
ad£jiiSjs\ bweyalaba embeera nga bweyali, yayita A’la Hadrat 
aseembere nasaba omuntu aleete Quran Entukuvu 
ekigambo ekituufu kirabwe. Bweyalaba mu Quran Entukuvu, 
yalaba nti omuwandiisi yali akoze ensobi nawandiika Zabar 
(Fatha) mu kifo kya Zayr (Kasra), i.e. A’la Hadrat 
kyeyali esomye kyaali kituufu. Jajjaawe ^ <jts5 g&i yabuuza, 
‘Ahmad Raza! Lwaaki tewayogera ekigambo ekyo nga 
musomesaawo bweyali agambye?’ A’la Hadrat *£& Jta ^ 
yaddamu n’obwetoowaze, ‘Nagezaako okwatulanga omusomesa 
naye nawulira nga sirina kukugira lulimi lwange. 

A’la Hadrat ■*sfe Jtss -M yekenyini yagamba, ‘Waaliwo 
omusomesa wange gwenasomerako ebitabo ebisookerwaakwo; 
buli bweyamaliriza okusomesakwe, natunula ku misomo 
gyange omulundi gumu oba ebiri era nembika ekitabo. 
Oluvanyuma, buli lweyansaba okuddamu okwogera emisomo 
gyange, nali ngiddamu nga ngyogera kigambo ku kigambo. 
Yali yewuunya embeera nga bweyali bulijo. 


5 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Lumu yangamba, ‘Ahmad! Oli muntu oba jinni? Okusomesa 
kwange kutwaala obudde naye okukwaata kwo tekutwaala 
budde!’ A’la Hadrat yaddamu, ‘Amateendo gonna 

ga Allah Js-sSs Ndi muntu, naye, mpeereddwa omukisa okuva 
ku Bugabi n’Ebyengera bya Allah JsM*-.’ 


(Hayat-e-A’la Hadrat, vol. 1, pp. 68) 




Fatwa eyasooka 

Ku myaaka 13, emyeezi 10 n’ennaku 4 days, Dastar (satifikeeti 
eweebwa oluvanyuma lw’okumaliriza emisomo gy’obusiraamu) 


yaweebwa A’la Hadrat ^ gii asv nga bweyali amalirizza 


emisomo gye egy’obusiraamu wansi wa kitaawe Ow’eitiibwa 
Maulana Naqi ‘Ali Khan Ku lunaku olwo lwenyini, 

ye JtsSs&'asA yawandiika Fatwa nga ayanukula ekibuuzo. Nga 
asaanze Fatwa nti ntuuu era nga temuli nsobi, kitaawe 
Ow’ekitiibwa Maulana Naqi ‘Ali Khan *£& yamuwa 

yafeesi ya Mufti era A’la Hadrat yagenda mumaso 

n’emirimu gya Ifta okutuusa lweyafa. 


(Hayat-e-A’la Hadrat, vol. 1, pp. 279) 


Tusaba Allah amusaasire era atusonyiwe nga tetubaliddwa 
ku lulwe! 



6 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Obukeenkufu bwa A’la Hadrat mu kubala 

A’la Hadrat Jta si' yaweebwa okumanya kungi nnyo u 
miteeko gyokumanya emingi ennyo. Yawa okusuulwaakokwe 
ku miteeko makumi ataano ag’okumanya era nawandiika 
ebitabo bingi eby’omuwendo. Yali mukeenkufu kumpi mu 
buli muteeko. Yalina obukeenkufu obw’ensusso mu ‘Ilm-e- 
Tawqit (okumanya kw’okugeraageranya ebiseera bya Salah 
n’Okusiiba) nti yali atega esaawa ye nga atunula butunuzi ku 
njuba emisana n’emunyeenye ekiro. Essaawa zeyatega zaali nga 
ntuufu era tezaawaba yadde ddakiika emu. 

A’la Hadrat siSx yali amanyi nnyo okubala. Lumu, Dr. 

Ziyauddin, omumyuuka w’omukulu wa Yunivasiti ya ‘Ali 
Garh, eyali alina okutikkirwa okuva ebweeru n’ebirabo, yakyaalira 
A’la Hadrat okumubuuza ku naamba y’okubala. 

A’la Hadrat Jtas 41 asv yamugamba amubuulire enamba. 
Yamuddamu, ‘Sikyaangu kubuulira ku naamba eno.’ Ye 
Jks 4>i i&s- yamusaba neera, ‘Mbuulira ko yadde katono!’ 
Omumyuuka w’omukulu yanyonyola obuzibu bw’enamba eyo 
naye, mu kwewuunyawe, A’la Hadrat Jtssi'asv mangu ddal 
yamuwa okwanukulwa kw’enamba n’obumativu! 

Nga yewuunya okuwulira okwanukulwa okutuufu, Dr. 
Ziyauddin yagamba, ‘Nabadde nsazeewo okugeenda mu 
Bujirimaani okufuna okwanukula kw’enamba eno naye 
eky’omukisa omulungi Purofeesa waffe ow’Obusiraamu, 
Maulana Sayyid Sulayman Ashraf Sahib yandagiridde nzije 


7 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


wano. Olinga eyabadde alaba okwanukulwa kw’ennaamba eno 
okuva mu kitabo ekimu.’ Yaddayo nga musanyufu era nga 
mumativu. Yewuunya nnyo obunene bwa A’la Hadrat 
jus Am ks-& era yakuza ekirevu natandika okusaala eSalah 
zonna era n’okusiiba mu Ramadan. 


(Hayat-e-A’la Hadrat, vol. 1, pp. 223-229) 


A’la Hadrat jit isr? yalina okumanya kungi nnyo ku 

Takseer, Astronome, ‘Ilm-e-Jafar nebirala. 




Amaanyi g’ebijjukizo agewuunyisa 

Abu Hamid, Sayyid Muhammad Kachochawi Aji 
yagamba, ‘Bwennali nga ndi mu Bareilly Sharif okuweereza 
mu Dar-ul-Ifta, ebyagwaawo bingi ebyalaga okwanukulwa 


okw’obwangu okwa A’la Hadrat •&> ku bibuuzo 


byalabye emisana nekiro, nebyewunyisa abantu abaaliwo. 

Mu nyanukula zino, mwaalimu enyanukula ezewuunyisa 
ezitaalina zizifaanana mwebyo ebyayogerwaako mu byafaayo. 
Okugeza, ekibuuzo ekimu kyafunibwa, abakeenkufu ba Dar- 
ul-Ifta baakitunulamu nebalaba nti ensonga empya yaali 
ereteddwa. Nabwekityo, kyali kirabwa nti tewali kulamulwa 
kwa Busiraamu kwali kuyinza kukiddamu era nti okwanukula 
kwali kulina okujibwa okuva mu mateeka agasengekebwa 
abalamuzi b’obusiraamu. Bwe kityo, bwetwageenda eri A’la 


8 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Hadrat sbi aa®? okubuuza, ‘Ebibuuzo ebipya okutwaaliza 
awamu byabeera nti bibuuzibwa. Tukozese nnamula ki?’ A’la 
Hadrat yaddamu, ‘Kino kibuuzo kikadde nnyo. 

Kiwandikiddwa ku lupapula luno ne luno olwa Fath-ul-Qadir 
eyawandiikibwa Ibn-e-Humam, ku lupapula luno ne luno olwa 
voliyumu bweti eya Rad-dul-Muhtar eyawndiikibwa Ibn-e- 
‘Abideen, ne mu Hindiyyah ne mu Khairiyyah.’ 

Ebitabo ebyo bwebyaweebwa, tewaaliwo nsobi yadde neemu 
yasaangibwa ku mpapula ez’ayogerwa, lunyiriri ku lunyiriri 
n’ebyaalimu. Kino ekyengera ekitukuvu era ekitone kya A’la 
Hadratkyasigala kyewuunyisa abamanyi.’ 

(Hayat-e-A’la Hadrat, vol. 1, pp. 210) 

Tusaba Allah j*s5«- amusaasire era atusonyiwe nga tetubaliddwa 
ku lulwe! 


^ 9 ’ 
pLjjjj iiil J-i o\is£- (jj-^ 

Okukwaata Quran mu mweezi gumu gwokka 

Sayyid Ayyub ‘Ali #!>' asv yagamba nti olunaku lumu 

A’la Hadrat yagamba, ‘Abantu abamu abatamanyi 

bawandiika erinnya ‘Hafiz’ n’erinnya lyange naye sirigwaana 
kubanga siri Hafiz wa Quran Ntukuvu.’ Sayyid Ayyub 
jiiS siii yayongera nagamba nti A’la Hadrat JtsS sAi 
yataandika okukwaata Quran mu mutwe okuva ku lunaku 
olwo. Oba oli awo, ebiseera byeyakozesa okukwaata byaali 


9 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


okuva nga amaze okufuna Wudu ya Salat-ul-‘Isha okutuusa ku 
ntaandikwa ya Jama’at ya Salat-ul-‘Isha. A’la Hadrat 
yakwaata nga ejuzzu emu buli lunaku era yamaliriza ejuzzu 
eya 30 th ku lunku lwa 30 th . 

Olumu, A’la Hadrat asA yagamba, ‘Nkute Quran 

Entukuvu mu kudiringanya n’obunyiikivu. Nkikoze ku 
lw’okwatula kw’abantu abawandiika ‘Hafiz’ nga ekitiibwa 
n’erinnya lyange baleme kubeera mu bukyaamu.’ 


(Hayat-e-A'la Hadrat, vol. l,pp■ 208) 




Okwagala Nabbi 

A’la Hadrat yali kabonero k’obwagazi obungi ennyo 

eri Nabbi JUs -4:- JtsS m>i j*. Obungi bw’obwagazi bwa 
A’la Hadrat eri Nabbi Owekitiibwa JtsSalii J* 

kuyinza okulabwa ng’osomye ekitabo ky’ebitoontome bye ekya 
‘Hadaiq-e-Bakhshish.’ Ye jus -M asA yayiiya enyiriri 
z’ebitontome ebitendereza Nabbi JUs 4$ s# 6 jiA ail okuva ku 
ntobo y’omutima gwe ekikakasa obwagazibwe obungi n’okutenda 
kwe okwa Nabbi JUs 4* iii J*. Teyawandiika kitontome 
kyonna mu kuwaana abafuzi ab’okunsi kubanga yali yewaddeyo 
mubujjuvu eri Ow’ekitiibwa Nabbi JUs-jdbssfcJisSalii J* n’omutim 


10 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


n’mwooyo. Mu mazima, yali waggulu nnyo mu kitondekye 
kino. Ye yalaga endowoozaye mu kunokola kuno: 


Inhayn jana inhayn mana na rakha ghayr say kam 
-ui-l Ai Mayn dunya say Musalman gaya 


(jp 




Okwewala okuwaana abakulembeze 

Lumu, abatontomi ab’enjawulo bayiiya ebitontome ebiwaana 
era ebisuuta Omufuzi wa Nanpara (disitirikiti Bahraich-UP, 
India). Abantu abamu basaba A’la Hadrat jtr? ayiiye 

ekitontome ekiwaana omufuzi. Mu kwanukula kino, A’la 
Hadrat sibi yawandiika Na’at esuuta Nabbi wa 

Rahmah, Omuwolereza wa Ummah JUs yh ^ Jtss 1*1 J* 
n’okugulwaawo kuno: 

Woh kamal-e-husn-e-Huzur hay kay guman-e-naqs jahan nahin 
Yehi phul khar say dur hay yehi sham ’a hay kay dhuwan nahin 

Amakulu g’ebigambo ebizibu: Kamal = Tekiriimu nsobi, 
Naqs = Kirimu ensobi, Khar - Amaggwa 

Okunyonyolwa kw’ekitontome kya Raza: Obulungi n’ekitiibwa 
ky’Omwagalwa wa Nabbi disSsiii J* owa Allah kiri 

ku ddaala erisiinga eryawaggulu mu butaba nansobi ( Kamal) 


11 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


i.e yasingira ddala mu biteendo bino. Ye aTUJusiAi 

wankomeredde mu butabeera nansobi - teri nsobi ( Naqs) 
emulabwamu. Buli kimuli kirina amaggwa ku matabi naye 


akawoowo k’okumulisa kw’ekimuli kya Aminah tekilina maggwa 
yadde. 


Buli musubbaawa guleeta omukka era ako kamogo muggwo, 
naye Nabbi JUs aSs a£U Jus 4 A 1 J* ye musubbaawa ogutangaala 
ennyo mu masekkati g’aba Nabbi ogutalina mukka i.e tegulina 
kamogo konna. 

Mu lunyiriri olufuundikira, A’la Hadrat Jus yakozesa 
bulungi nnyo ekigambo ‘Nanpara’: 

Karim madh-e-ahl-e-duwal Raza paray is bala mayn mayri bala 
Mayn gada him apnay Karim ka mayra Din para-e-nan nahin 

Amakulu g’ebigambo ebizibu: Madh = Okusuuta, duwal = 
emaali, Para-e-Nan - ekitundu ky’omugaati 

Okunyonyolwa kw’ekitontome kya Raza: A’la Hadrat 
ait Jus aLi k^-ry yagamba, ‘Lwaki negoomba abagaga? Ndi 
musabir6izi mu maaso ga Nabbi Omugabi JUs ssfc JusiAi J*. 
Eddiini yange si ya Para-e-Nan.’ ‘Parah’ kitegeeza ekitundu ate 
‘Nan’ kitegeeza omugaati. Nabwekityo kitegeeza, ‘Tebinkwaatako 
eby’okufuna omugaati gwaange nga mpaana abafuzi ab’okunsi.’ 




12 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Okulaba Mustafa ti J* mu bugololcofu 

A’la Hadrat Jta bweyagenda okukola Hajj omulundi 
ogw’okubiri, yasigala asoma Salat & Salam mu maaso ga 
maqam entukuvu okutuusa ekiro ennyo n’ekirubirirwa eky’ 
okulaba Omwagalwa era Ow’emikisa Nabbi jusibi J* 

naye, mu kiro ekyasooka, teyagererwa kufuna mukisa ogwo 
omunene. Mu kiseera kino, yawandiika olunyiriri 
olumanyiddwa ennyo muntaandikwa yalwo mweyalaga 
essuubi ery’ekikwaate n’Owekisa Nabbi j*. 

Woh suay lalah zar phirtay hayn 
Tayray din ay bahar phirtay hayn 

Okunyonyolwa kw’ekitontome kya Raza: Mulisa Owange 
muga. Laba! Kabaka wa Madinah JLs =ab abi j* ajja eri 
ennimiro y’ebimuli. 

Mu kugalawo, Ala Hazrat <JM «i>i iav yalaga okusaaniraakwe 

mu ngeri ey’ennaku enyingi: 

Koi kyun puchay tayri bat Raza 
Tujh say shayda hazar phirtay hayn 

(Mu lunyiriri olw’okubiri mu kutontoma okwo waggulu, A’la 
Hadrat asfejus siiasv yeyita n’obuwombeefu ekigambo ‘Sag [i.e. 
dog]’, however, Sag-e-Madinah awandiise ‘Shayda’ - oyo 
abbinkidde ennyo mu bwagazi) 


13 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Ng’amaze okuwa olunyiriri olwo,ng’atudde mukutya okw’okuwa 
ekitiibwa ng’aliinda okulaba, yafuna omukisa ogw’esanyu 
kubanga yalaba Ow’ekitiibwa Nabbi JusAi J* n’amaaso 

amaggule mu bugolokofu. (Hayat-e-A’la Hadrat, vol. 1, pp. 92) 

J*j 5£- •*—iJt Katuwebweeyo ku maaso ago agaalaba Nabbi 

Omwagalwa Ennyo JUs yb J* owa Allah Js-sS^ mu 

bugolokofu! Yagwaanira ddala okuweebwa omukisa ogweteendo 

nga bweyali omwagazi owensusso wa Nabbi 

ate nga abbinkidde mu bwagazi bwe, ekirabirwa ddala mu 

bitontomebye. 


(jp Ail Jda 




Okutunula mu mpisaze 

Ala Hadrat «*!>( ^ yagamba, ‘Omuntu bwayawuzaamu 
omutima gwange ebitundu bibiri, ajakulaba ilil Sft ^ 
ng’ewandiikiddwa ku kitundu kimu ate JiAj liA ku 
kitundu ekirala.’ (Sawanih Imam Ahmad Raza, pp. 96 - Maktabah 
Nuriyyah Razawiyyah, Sukkur) 

Tajdar-e-Ahl-e-Sunnat, Shahzada-e-A’la Hadrat, Hudur Mufti 
A’zam Hind Maulana Mustafa Raza Khan agamba 

mu Saman-e-Bakhshish: 


14 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Khuda JU->Y aik per ho to aik per Muhammad JUj* ilWaqiA&iiJ* 
Agar qalb apna dau parah karun mayn 

Mu maaso g’abamanyi n’abalongoofii mu biseera bye, A’la Hadrat 
ads Jis3 <ii a>-. yali abbinkidde mu kwagala Nabbi wa Rahmah, 
Omuwolereza waUmmah, Nanyini Jannah JUs-jdb abi j*. 

Yasaangibwa nnyo nga munakuwavu kubanga ali wala okuva 
ku Nabbi ^V, Jtas ail j*. Buli A’la Hadrat jtss <ii 
bweyasoma ebigambo eby’ebivumo ebyawandiikibwa abo 
‘abavumi abaasasulwa’, amaziga gakungaananga mu maasoge. 
Ye ads Jii3 ail asv yabawakanya nabaddamu okubateeka 
bawandiike bubi kuyye naye nga tebawandiise bubi ku Nabbi 

A’la Hadrat Jtss #ii lav yasanyuka nnyo nti Allah Js-sS^ 
amufudde engabo okutaasa ekitiibwa kya Nabbi Ow’ekitiibwa 
JUs 4'? ^ Jts5 ail J* mu biseera ebyo. Yayolesa obukyaamu 
bw’ebigambo byabavumi ba katonda n’obuvumu bungiera 
nebakozesa amanyi gabwe okumuwakanya, ate mu kaseera 
ako, baali tebasobola kuvuma Nabbi Omwagalwa era 
Owemikisa Jhs -d's ^ Jia ail J*. Yagamba mu Hadaiq-e- 
Bakhshish: 


Karim tayray nam pay jan fida 
Na bas aik jan dau jahanfida 
Do jahan say blii nahin ji bhara 
Karun kya karoron jahan nahin 


15 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


A’la Hadrat ^ teyakkiriza mwaavu kuddayo 

ngatamuwadde. Ye ajis JfcSsliiisv yali abayamba. Ne mu kiseera 
ekyaseembayo mu bulamubwe, ye yakola ekiraamo 

eri aba’engandaze nti balabirire abaavu, babawe emmere 
ewooma era baleme kubagobaganya. 

A’la Hadrat Jtss s&i yali abeera bize mu kusoma 
n’okuwandiika ebitabo. Ye ^ jus **! yali asaala eSalah ne 
Jama’at mu Masjid. Ye yali alya emmere ntono. 




Okutuula okw’okuwa ekitiibwa mu Milad 

Mu Milad Sharif, A’la Hadrat yali atuula mu ngeri 


ey’okuwa ekitiibwa nga eyo eri mu Salah okumala ekiseera kya 


Milad kyonna era yasitukanga okusoma Salat-o-Salam mu 
kiseera ky’okwogera ku kuzaalibwa okw’emikisa. Yali 
abuulirira ku kituuti okumala essaawa nnya oba ttaano nga 
atudde wewamu mu ngeri eyo ewa ekitiibwa. 

Singa ffe, abaddu ba A’la Hadrat, nafe tukoppa entuula eyo 
ewa ekitiibwa nga tusoma oba nga Quran Entukuvu, nga tuli 
mu Ijtima’at ezisomesa Sunnah, Madani Muzakarah, Madani 
Halqah nebirala. 

(Sawanih Imam Ahmad Raza, pp. 119) (Hayat-e-A 'la Hadrat, vol. 1, pp. 98) 


16 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Engeri ey’okwebaka ey’enjawulo 

Mu kiseera ky’okweebaka, Ala Hadrat JtsS A' &■<>■ yali ateeka 
ekinkumu kye ku lugalo olusoonga nakola ekigambo Alsl.’ 
Teyalannamyanga maguluge nga yeebaka. Yebakiranga ku 
ddiyowe n’emikono gyombi ngagiri wansi w’omutwe. Ye 
aJsjtsSsAi ksf-f yafunyanga amaguluge. Mu ngeri eno omubiri gwe 

gwakolanga ekigambo -AA. (Hayat-e-A’la Hadrat, vol.l,pp.99) 


Bino byebyewunyisa mu mpisa zabaddu ba Allah 
n’abagazi ba Nabbi 

Nam-e-Khuda hay hath mayn nam-e-Nabi hay zat mayn 
Muhr-e-ghulami hay pari, likhay huway hayn nam do 


(Jp (jli j aisl JA=> 


jp 


Egaali y’omukka yasigala tetambula! 

Janab Sayyid Ayyub ‘Ali Shah yagamba: Lumu, A’la 

Hadrat Jtas A' ^ yali ataambula okuva ePilibhit nga adda 
eBareilly ng’akozesa egaali y’omukka. Mu lugendo, egaali 
y’omukka yasigala ku sitenseni ya Nawab Ganj okumala 
eddakiika bbiri. Ekiseera kya Salah ya Maghrib kyali kituuse. 
Egaali y’omukka nga yakayimirila bweeti, A’la Hadrat -AcMAPA 
yatandika okusaala nga asomyeTakbir-e-Iqamat. Waaliwo 
abantu nga bataano abegatta ku A’la Hadrat jus k&t mu 


17 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Salah. Nali omu kubbo. Nga sinnaba kwegatta ku Salah, 
nakebera okulaba omukuumi w’egaali y’omukka eyali atali 
musiraamu, namulaba anyeenya bendera ey’akiragala. 

Natunula ebweeru w’edinisa nendaba nti olunyiriri lwali 
luweddewo ng’egaali y’omukka egenda kutandika. Naye egaali 
y’oukka teyatambula. A’la Hadrat asfcJtsMii&sf? yamalayo Rak’at 
eza Fard esatu n’obwetoowaze obujjuvu ate mu kiseera ekyo 
bweyatoola Salam ku ludda lwa ddiyo, egaali y’omukka 
yali etambudde ng’egeenda. Okulombojja kwa aJui 6 ^, 
aJLil a_Lh 6 ^ kwayita ku nnimi z’abagoberezi 

ngatebagenderede. 

Ekyokuyiga mu kyafaayo kino ekyamagero kiri nti ejama’at 
eva kuba nga yasaalibwa wabweeru ku lujja olwo kyandi 
gambiddwa nti omukuumi yagaana egaali y’omukka 
okutaandika nga alabye mukwaano gwa Allah Js-sS^ nga asaala 
eSalah. Nga eSalah bweyali esaaliddwa munda mu gaali 
y’omukka, tekiyinza kutegeerekeka nti omukuumi yali alabye 
mukwano gwa Allah Jm 5*- nga asaalira eSalah munda mu gaali 
y’omukka mu kiseera ekitono ekyo ate nalwiisa okutandika 
ky’egaali. (Hayat-e-A’la Hadrat, vol. 3, pp. 189-190) 


18 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Tusaba Allah JmA amusaasire ate atusonyiwe ngatetubaliddwa 
kululwe! 



Woh kay us dar ka huwa khalq-e-Kliuda us ki hui 
Woh kay us dar say phira Allah us say phir gaya 


(Hadaiq-e-Bakhshish) 


Okunyonyolwa kw’ekitontome kya Raza: Oyo eyewaayo 
ddala mu mbuga ya Nabbi Omwagalwa era Ow’ekitiibwa t 
JU 4'= sA JM Ai J*, ebitonde byonna ebya Allah JU-sA 
bimugondera era oyo ajeemera embuga eno ey’emikisa 
agaanibwa mu mbuga ey’ekisa eya Allah Js-sA. 




Ebitabobye 

A’la Hadrat dis5 kfv yawandiika ebitabo nga 1000 ku 
misomo mingi. Yawandiika obukadde bwa ‘Fatawa (ennamula 
z’eddiini)’ okuva mu kiseera 1286 A.H. okutuusa 1340 A.H., 
naye eky’omukisa omubi zonna tezakungnyizibwa. Ezo 
ezakunganyizibwa zisangibwa mu kitabo ekiyitibwa 


19 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Olufulumya olusinga obupya olwa ‘Fat aw a RazawiyyaK lulimu 
vuliyumu 30, empapula 21656, ebibuuzo - n’okwanukula 6847 
n’ebitabo 206. 

(Fatawa Razawiyyah, vol. 30, pp. 10 - Raza foundation, Lahore) 

Okumanya kwe okwa Quran, Ahadees, Fiqh, Mantiq nebirala 
oyinza kukulaba nga osomye Fatawa ze mu kusoma okwamanyi. 
Enyanja y’okufumiitiriza efuukuuka mu buli Fatwa. Amanya 
g’ebitabo omusanvu ebya A’la Hadrat are: 



C/' 





Ala Fladrat *£& A' 


yawandiika ekitabo kino nga asamabajja abo abavuma n’abajeeja 
Allah nga bamugattako ekiwe ‘eky’okuliimba’. Ekitabo 


kino kyakubiraddala abalabe. (2) (3) Jill) (4) 

jldl jSt (5) (6) 4^' eJjlill JA (7) o \p\ 




jp 


Okuwuunula lcwa Quran Entukuvu 

Enziwuunula y’omulu Urdu eya Quran Entukuvu eyakolebwa 
Ala Hadrat Ak A' yesiinga zonna enziwuunula endala 
ez’omulu Urdu mu kiseera kino. Enziwuunula eyakolebwa 
Ala Hadrat Jts ALii Aa eyitibwa ‘Kanz-ul-Iman.’ Khalifa 
wa Ala Hadrat, Maulana Sayyid Na’imuddin Muradabadi 
Aji aii yayongerako enyinyonyola ku bbali eyitibwa 


20 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Khazain-ul-‘Irfan ate Shaykh Mufti Ahmad Yar Khan 
yayongerako enyinyonyola ku bbali eyitibwa Nur- 
ul-‘Irfan mu Kanz-ul-Iman. 




Okufa okw’ennaku 

Ng’ajja omwaaka gw’okufaa kwe okuva mu Juzzu ya 29 ayaah 


15 eya Surah Ad-Dahr mu Quran Entukuvu, A’la Hadrat 
jts5 ishr yayogera ku kufaakwe emyeezi ena (4) n’ennaku 
abiri mu bbiri ngatanaba kufa. Mulimu omuwendol340 mu 
ayah eyo ng’okozesa ‘Ilm-e-Abjad atel340 Hijri gwe mwaaka 
mweyafiira ng’okozesa kaleenda y’obusiraamu. Ayaah eyo eya 
Quran eri: 



Wajjakuberayo amasowaani n’ebikopo ebyafeeza eri bbo 
Rounds of silver utensils and goblets will be there for them. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 29, Surah Ad-Dahr, Verse 15) 
(Sawanih Imam Ahmad Raza, pp. 384) 

Ala Hadrat yafa nga 25 th Safar-ul-Muzaffar 1340 

Hijri (28 October, 1921) ku Lw’okutaano ku ssaawa 2:38 p.m. 
mu ssaawa z’obuyindi (ku ssaawa 02:08 p.m. ng’okozesa PST). 


21 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Mukiseera kya Azan ya Jumu’ah, A’la Hadrat Imam-e-Ahl-e- 
Sunnat, Mujaddid wa Ummah, Azza obuggya-e-Sunnah, 
Omusaanyaawo wa Bid’ah, Omumanyi wa Shari’ah, Omulagirizi 
wa Tareeqah, ‘Allamah Maulana Al-Haj Al-Hafiz Al-Qari Ash- 
Shah Imam Ahmad Raza Khan yava munsi eno.. 



Leero, maqam ye ey’emikisa elambulwa bangi mu Bareilly 
Sharif. 




Okulinda mu mbuga ya Nabbi 

Nga 25 th Safar-ul-Muzaffar (1340 A.H.), omumanyi owa Syria 
yalootera mu Bait-ul-Muqaddas nti Imam Ahmad Raza Khan 


yah mu mbuga ey’ekitiibwa eya JUs-jdbssfcJfaSaidj*; ba 


Sahaba jgz- afci cseo- ne ba Auliya nabo baaliwo era waaliwo 
okusiriikirira. Baali baliinga abalina gwebaliinda. Omumanyi 
omusiiri yabuuza Nabbi JUs-jdbssfcJtsSaisi j*, n’obuwombeefu ‘Ya 
Rasulallah j*! 

Abazadde bange baweeyo kululwo! Ani gwebaliindirira?’ 
Nabbi j* yaddamu, ‘Tuliindirira Ahmad Raza.’ 


22 


www.dawateislami.net 


Ebiroombojja obulamu bwa Imam Ahmad Raza mu bufunzefunze' 


Omumanyi yabuuza, ‘Ahmad Raza y’ani?’ Omwagalwa Nabbit 
yaddamu, ‘Ye mutuuze wa Bareilly mu India.’ 
Omumanyi oyo bweyazuukuka, yatambulirawo okuva mu 
busiiri (Syria) nayolekera Bareilly Sharif okusisinkana A’la 
Hadrat JisS jit naye eky’ennaku, yategeezebwa nti A’la 
Hadrat yali afudde mu lunaku lwelumu (i.e. 25 th 

Safar, 1340 A.H.) lweyaloota Nabbi JUs ^ 1 A 1 nga 

alindiride ‘Ahmad Raza.’ (Sawanih Imam Ahmad Raza, p. 391) 


Ya Ilahi jab Raza khuwab-e-giran say sar uihaye 
Dawlat-e-baydar-e-‘ishq-e-Mustafa ka sath ho 


(Hadaiq-e-Bakhshish) 





Sag-e-Ghaus-o-Raza: 

Muhammad Ilyas Qadiri Razavi ili gk 

25 th of Safar-ul-Muzaffar, 1393 Hijri 
31-03-1973 


23 


www.dawateislami.net 


l ui 1 I 1 c>? aL V? £ i*iS$ & fcA^P U~5 'i *>^ •/ c£*^'t 3i»J f 


HP" 


OKUMULISA KWA SUNNAH 



Ku lw’okusaasira kwa Allah .. - !, eSunnah nyingi zi yigibwa era 
zisomesebwa mu mbeera ya Madani eya Dawateislami, ekibiina 
ekibulira Qur’an ne Sumiah munsi yonna era ekitali kya politikisi. 
Kuno kusaba kwa Madani nti mwetabire mu Ijtimah ezaagazisa 
Sumiah ezi baawo buli wiiki oluvannyuma lwa Maghrib buli 
Lwaakuna mu kibuga kyo, (mu Kololo Jamia Masjid, [Kampala)) 

n’enniya ey’okufuna okusiimibwa kwa Allah _ Ne Niyyah ey’ 

okufuna empeera, kiteeke mu puroguraamu zo okutaambula ne 
Madani Qafilah ezi kubiriza okukolera ku Sunnah, na’baagazi 
b’Omutume . a. . , jjuzaamu akatabo ka Madani 

In’amaat buli lunaku ng’okola Fikr-e-Madinah era okaweeyo eri 
oyo Zimmadar (avunaanyizibwa kubutabo obwo owa Dawateis¬ 
lami) mukifoo kyo. Emikisa n’obulungi ebiri mu kino; ojakufuna 
endowooza n’obwaagazi oba okuyaayaanira okukolera ku Sunnah, 
okutamwa amazaambi n’okukuuma obukkirizaabwo, 

Buli owoluganda omusiraamu ayina okufuna endowooza eya 
Madani nti: “Nnina okulafuubana okwelongoosa nze sekinnoomu 
n’abantu b’ensi yonna, Okulongoosa emyooyo gyafe, tuyina oku¬ 
kolera ku Madani In’amaat ate okulongoosa abantu b’ensi yonna, 
tuyina okutaambula ne Madani Qafilah . . 



WiM 


0109479 



ISBN 978-969-579-343-5 


Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan. 

UAN: +92 21 111 25 26 92 I Ext: 1262 
Web: www.dawateislami.net I E-mail: translation@dawateislami.net 




































